8ኛ ዓመት ቁጥር 3) 


ኀዳር 1973 





'ኢትዮ - ሱዳን - ኬንያ 
9. 
ታከለ - ታገለ 
ን 


ስድስት ወር በሱማሌ 
እስር ቤት 





ወንጀል 
ምንድነው ? 


ከማዕረጉ በዛብህ 


ክሰው ልጆች ማኀበራዊችግሮች አንዱ 
ወንጀል ነው። ይህንን እውነታ በመመርኮ 
ዝ የቡርጂ ጋዜጦች ወንጀልን የገቢምንጭ 
ከማድረጋቸውም በላይ “ወንጀል ዜና 
ነው?” የሚል ዘይብ አላችው ። ስለዚህ ከሌ 
ሎች ጋዜጦች ጋር ተወዳድሮ ለመኖር የሚ 
ፈልግ ጋዜጣ ሁሉ የግድ ለመኖር ሲል የወ 
ንጀልን ቬና ማነፍነፍ እለበት ። 
በቡርጂ ኅብረተሰብ በወንጀል የሚነግ 
ዱ ጋዜጦች ብቻ እይደሉም ። የሬዲዮና የ 
ቴሌቪዢን ጣቢያዎች ፥ የልብ ወለድ ጸሐ 
ፊዎች ፡ የፊልም ኩባንያዎች ሁሉ በወንጀ 
ል ላይ ያተኩራሉ ። ስለዚህ በቡርጂ ኅብረ 
ተሰብ የሚያስደንቀው ወንጀል ተዘውትሮ 
መሠራቱና የወንጀል ተግባርም እያደገ መ 
ሄዱ ብቻ ሳይሆን በወንጀል መነገዱም ጭ 
ምር ነው። 
ወንጀል መደባዊ ይዘት አለው ። በቡር 
ዢ አመለካከት ወንጀል ነው የሚባለው ድ 
ርጊት በሶሺያሊስትና በተራማጅ ኅብረተ 
ሰብ ሸ፳ንድ ወንጀል የማይሆንበት አጋጣሚ 
ብዙ ነው። ለምሳሌ በአሜሪካ ጥቁሮች ለነ 
ናነትና ልእኩልነት በሚያደርጉት ትግል 
ምክንያት የሚፈጽሟቸው ድርጊቶች እንደ 
ወንጀል እየተቆጠሩ ቅጣት የሚፈረድባቸ 
ው ክፍለ ሀገሮች (ስቴትስ) ብዙ ናቸው ። 
ስልሆነም ጥቁቂሮች ለመብታቸው ሲታገሉ 
በውሻ እንዲነክሱ ፡ በፖሊስ እንዲደበደቡ 
ና እንዲገደሉ የተደረገበት ጊዜ ጥቂት አይ 
ደጸም። ከዚያም አልፎ በዓለም-አቀፍ የመ 
ደብ ትግል ደረጃ ይኽው እውነት ይንጸባረ 
ቃል። 
በዘረኛውዴቡብ አፍሪቃና በድሮዋ ሮዴ 
ዚያ አፍሪቃውያን ለነፃነት ፣ ለእኩልነትና 
ለዲሞክራሲ ሲዋጉ ፡ ኢምፔሪያሊስቶች ይ 
ህንን ሐቅ እያወቁ ለወንጀለኞቹ መንግሥ 
ታት የሞራልና የማቴሪያል ድጋፍ ያደርጋ 
ሉ። በአንጻሩ የሶሻሊስት አገሮችና ሌሎ 
ችም ትራማጅ ሕዝቦች ደግሞ ከጭቁኖቹ 
አፍሪቃውያን ጐን ሲቆሙ ይታያሉ ፡ ስለ 
ሆነም የቡርጂ ጋዜጠኞች የአፍሪቃውያኑ 


ን የነፃነት ትግል “ሽፍትነት ፤ ” “ውንብ 
ድና” ኢየሉ ሲጠሩት የሶሺያሊስት ጋዜጦ 
ች ደግሞ ሕዝባዊ ጀግንነት የሚል ሲያሜ 
ሲሰጡት ይታያል ። 
በዚህ ጽሑፍ ልናየው የምንሞክረው ፣ 
መጠኑም ቢሆን ዛሬ በዓለም ላይ ያለውን 
የወንጀል ሁኔታ ፤ እድገቱን ፤ ዓይነቱንናወ 
ንጀልን ለማስቀረት የሚደረጉትን ብሔሑራ 
ዊና ዓለም-አቀፋዊ ጥረቶች ነው ። 
ለመሆኑ ወንጀል ምንድን ነው? የእንግ 
ሊዝኛ ቋንቋ መዝገበ ቃላት ወንጀልን ሲፈ 
ታ ““ወንጀል ሕግን በመጻረር የሚፈጸም ድ 
ርጊት ነው” ይላል።እንደ ቡርጂ ምሁራን 
አመለካከት እንድ ድርጊት ምንም አስጺየ 
ፊና አስቃቂ ቢሆንና ፀ8ረ-ኀብረተሰብ ድርጊ 
ት መሆኑ ቢረጋገጥም ቅሉ፡ ያን ድርጊትመ 
ፈጸም ያስቀጣል የሚል ሕጋዊ አንቀጽ እስ 
ከሌለ ድረስ ድርጊቱ ፈጽሞ ወንጀል ሊሆን 
አይችልም ይባላል ። ስለዚህም ቫሬ በካፒ 
ታሊስት አገሮች ወንጀል እጅግ ከሚያሰቅ 
ቅና ከሚያሳስብ ደረጃ ደርሷል ። 


የተባበሩት መንግሥ ታት ድርጅት የወን 
ጀል መከላኪያ ኮሚቴ የዓለምን የወንጀል 
ድርጊቶች ጥናት በመከታተል ባወጣው ፳ 
ገባ እንደሚያመለክተው ከ197ሁ:119ፓ= ዓ. 
ም. ባሉት ስድስት ዓመታት ብቻ የዘሸረፋወ 
ንጀል 1729 በመቶ ፥ አውቆ ሰው የሙግደል 
ወንጀል 20 በመቶና እንዲሁም ተራ ሌብ 
ነት 46 በመቶ እንዳደገ ያረጋግጣል ። ይህ 
ጥናት እንደሚገልጸው ዛሬ በመላው ዓለም 
ሲታይ፡ የወንጀል ሁኔታ ከ100.000 ሕዝብ 
መካከል የወንጀለኞች ቁጥፐር ወደ 900 እን 
ደሚደርስና ይህ ቁጥርም ቢያመቱ 2 በመ 
ቶ-እየጨመረ በመጄድ ላይ ነው። 


የካፒታሊስት አገሮችን ብንወስድ አሜ 
ሪካ ከፍተኛ የወንጀል ድርጊት መስክ ሆና 
እናገኛታለን ። በአሜሪካ በመካከለኛ ግም 
ት ባመት ሁለት ሚሊዮን ተኩል ሕዝቦች 
ወንጀል የሚፈጽሙ ሲሆን ፥ በማናቸውም 
ቀን በአሜሪካ እሥር ቤቶች የሜገኙት ወን 
ጀለኞች ቁጥር ከ200.000 እንደማያንስ ይ 
ነገራል ። በርግጥ ይህ ቁጥር ለነፃነትና ለኦ 
ኩልነት ከሚታገሉት መብታቸው ከተነ 
ፈጋቸው አርበኞች አንስቶ በገንዘብ እየተ 
ገዙ ሰው እስከ ሚገድሉ ወንጀለኞች ያሉ 
ትን ሊያጠቃልል ይችላል ። ባጠቃላይ ያ 


ለው የአሜሪካ ሁኔታ ሲታይ ራሳቸው የእ 
ሜሪካ የመረጃ ምንጮች እንደሚያረጋግ 
ጡት በዓመት 200.990 እሥረኞች በስቴት 
ና በፌዴራል እሥር ቤቶች፡ 100.099 በሌ 
ሎች እሥር ቤቶች፤ 40.000 በጠባይ ማረ 
ሚየዎች የሚገኙ ሲሆን ፣ ይህ ቁጥር በያ 
መቱ በ4.500እንደሚጨምር ታውቋል ። 
ስለሆነም አሜሪካ ለእሥረኞቹ ምግብና 
ኑሮ ብቻ በያመቱ 90 ሚሊዮን ብር ስታወ 
ጣ በወንጀል ድርጊት ምክንያት በያመቱ 
የሚወድመው ንብረትም ከ26 እስከ 40 
ቢሊዮን ብር እንደሚያወጣ ይገመታል ። 
በአሜሪካምሆነ በሌላ ወንጀል በበዛበት 
አገር ቀድሞ ከኅብረተሰቡ አባሎች ውስጥ 
በብዛት ወንጀል የሚፈጽሙት ወንዶችሲ 
ሆኑ ከሴት ወንጀለኞች ጋር ቁጥራቸው ሲ 
ወዳደር አሥር እጥፍ እንደሚበልጥ ታው 
ቋል። ሆኖም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ያለ 
ው የወንጀል እድገት ዝንባሌ እንደሚያሳ 
የው ቫሬ የሴት ወንጀለኞች ቁጥር በየትኛ 
ውም አገር ቢሆን እጅግ አስደንጋጭ በሆነ 
ፍጥነት እያደገና የወንድ ወንጀለኞችን ቁ 
ጥር አልፎ እየጄደ ነው ። 
ከወንጀል ድርጊቶች ውስጥ ይበልጥ የ 
ታወቁት ጥቂቶቹ ፡ ሌብነት ፤ ዝርፈያ ፡ ግ 
ድያ፥ ቁማር፣ ሃሺሽ፤ ፈቃድ የሌለው መ 
ሳሪያ መያዝ ፥፡ በሰው ንብረት ላይ አደጋ መ 
ፈጸም ወዘተ.. ሲሆኑ ከሁሉም አይነት ወን 
ጀሎች በዝቶ የሚታየው የሌብነት ወንጀል 
ነው። 
የወንጀል መከላኪያ ምርምርና ጥናት እ 
ድራጊዎች ወንጀልን ባጠቃላይ በሦስት ይ 
ከፍሏቸዋል ። እነርሱም በሌላ ሰው ላይ የ 
ሚፈጸም ወንጀል ፡ በሌላ ሰው ንብረት ላይ 
የሚፈጸም ወንጀልና፡ሃሺሽ ሌላም አስካሪ 
ዕፅዋት ጋር የተያያኩ ወንጀሎች ናቸው = 
በዚህ አመዳደብ መሠረት ከሚፈጸሙ: 
ክስ ከሚቀርብባቸው ወንጀሎች ውስጥ2:2 
በመቶው በንብረት ላይ የሚፈጸም ወንጅል 
ሲሆን ፥ በሰዎች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል 
ዴግሞ 29 በመቶእንደሚደርስ ይገመታል፡« 
ንጀል ድርጊት ሆኖ ይገኛል = 


በተለይ በልማት ወደኋላ የቀሩትን እገር 
ች ሁኔታ ስንወስድ ፣ የወንጀል ተግባር ኢዮ 


ው ከው ሲገኙ ሪህ ኣሰና 
፣ ቁ በ2.5 በመቶ ኢያደገ እንደ 
ሚሄድ የወንጀል ጥናት ሊቃውንት የምና 
ሉ። ሌላው አሳዛኝ ሀት የሴቶች ቁጥር ከወ 
ንድ ወንጀለኞች ቱጥር 30 በመቶ እየጨመ 
ረ፥መሄዱ ነው 
ኛወንቺል ተግባር ባሁኑ ጊዜ በለሙት 
ካፒታሊስት አገሮችም ሆነ በልማት ጦደ 
ኋላ በቀሩ አገሮችእየደገቢሄድም፤እየደገ 
የሄደው የወንጀል ዓይነት ይለያያል ። ለም 
ሳሌ በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲታ 
ይ በሰው ላይ የሚፈጸመው የግድያ ወጦንጀ 
ል 20 በመቶ ሲሆን በልማት ባልገፉ አገር' 
ች ግን ፍርድ ቤት ከሚቀርቡት የወንጅል ነ) 
ሶች ውስጥ ይህ ቁጥር 90 በመቶእንደሚሆ 
ን ሊቃውንቱ አረጋግጠዋል ። 
በንብረት ላይ የሚደርሰው ወጦንጀል ጾግ 
ሞ 46 በመቶ ሲሆን ከሃሺሽ ጋር የተያያዘ 
ው ወንጀልም ከ8 በመቶ እንደማያንስ ታ 
ውቋል ። በዚሁ በተጠቀስው ዘመን በልማ 
ት ባልገፉት አገሮች አውቆ ስውን የሙገ 
ደሉ ወንጀል በ4.6 ሲጨምር የሌብነትና የ 
ዝርፈየ ወንጀሎችም (እንደቅደም ተከተላ 
ቸው) በ43 እና በ42 በመቶ ጨምረዋል ። 
ከሃሺሽና ህሊናን ከሚስውሩ እጾች፣ ጋርየ 
ተያያዘው የወንጀል ተግባር ደግሞ በ113 


በመቶ ያደገ መሆኑን የተባበሩት መንግሥ 
ታት የወንጀል መከላኪየ ኮሚቱ ባወጣው 
ዘገባ አረጋግጧል" 
ባጠቃላይ ሲታይ በመጠንም ሆነ በአይ 
ነት ወንጀል በልማት ካልገፉት አገሮች ይ 
ልቅ የሚበዛው በልማት በገፉት አገሮችው 
ስጥ ነው ። ባለፉት ስድስት ዓመታት ብቻ 
እንኳ ያለውን ሁኔታ ስንወስድ በልማት ገ 
ፍተዋል በሚባሉት የካፒታሊስት አገሮች 
ውስጥ [1100.,000 ነዋሪዎች መካከል 
1000 ወንጀለኞች ሲገኙ ) ያ ቁጥር በየዓመ 
ቱ በአንድ በመቶ እንደሚጨምር ታውቋ 
ል" ይህ ቁጥር ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰ 
ው በልማት ባልገፉት አገሮች 800 ብቻመ 
ሆኑ ይታወሳል ። የሴት ወንጀለኞች ቁጥር 
ደግሞ በለሙት አገሮች ከወንድ ወንጀለኞ 
ች ቁጥር 50 በመቶ ጨምሯል። የካፒታሊ 
ስቱ አገሮች የወንጀል እድገት በጣም አስ 
ደንጋጭ ነው። ለምሳሌ በንብረት ላይ የሚ 
ደርሰው ወንጀል 82 በመቶ ሲጨምር የግ 
ድያና የሌብነት ወንጀል ደግሞ ከ35 በመ 
ቶ ባላነሰ አድጓል ። ከሁሉም ይበልጥ የሚ 
ያስፈራ እድገት ያሳየው ግን በካፒታሊስ 
ት አገሮች የሚፈጸመው የዘረፋ ወንጀል ሲ 
ሆን ፣፥በዚህ በተጠቀሰው ዘመን ውስጥ ወደ 
322 በመቶ እንደደረሰ የተባበሩት መንግ 


ሥታት ድርጅት የጥናት ዘገባ ያመለክታል፤ 
ሌላው በካፒታሊስት አገሮች የጨመረው 
የወንጀል ድርጊት የሃሺ'ሽና የአደንዛዥ እ 
ጾች ሽያጭና ማስተላለፍ ተግባር ሲሆን ይ 
ህም የወንጀል አይነት 138 በመቶ ጨምሯ 
ል። 
ሌላው በልማት ገፉ በሚባሉት ካፒታሊ 

ስት አገሮች እጅግ አሳሳቢ የሆነው የወንጀ 
ል አይነት ሰዎች የሌብነት ድርጅት በማቋ 
ቋም የሚፈጽሙት ወንጀል ነው። የዚህ አ 
ዕነቱ ወንጀለኞች በትጥቅና በድርጅት በ 
ሚገባ የተደራጁ በመሆናቸው ድርጊታቸ 
ውን ለመቆጣጠርም ሆነ ለማስቀረት ከማ 
ስቸገሩም በላይ የሚያደርሱት የወንጀል ጉ 
ዳትም እጅግ ከፍተኛ ነው ። በዚህ መልክ 

ከሚፈጸሙት ወንጀሎች ጥቂቶቹ የባንክ 
ዝርፊያ ፤ የከበርቴ ቤተሰቦች አባሎችን በ 

መያዝ እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ መጠየቅ ፡በ 
ቅጥር ሰዎችን መግደል ፤ የፖለቲካ መሪዎ 
ችንና ከበርቴ ባለኢንዱስትሪዎችን መግደ 
ል ፤ አውሮፕላኖችን አስገድዶ ወደሌላ አ 
ቅጣጫ መውሰድና ተሳፋሪዎቹን በእሥር 
ስም እየያዙ ገንዘብና ሌላ የፖለቲካ ጥቅም 
መጠየቅ ፤ እንዲሁም የመንግሥትን ግብር 
ና ታክስ ሳይከፍሉ ካገር መጥፋት ወዘተ... 
ናቸው። 








አንዳንድ ነጥቦች ፥ 
ስለአማርኛ ጥበበ ቃላት 9 


ከአስፋው ዳምጤ 


በመስከረም ወር የካቲት እትም ላይ ፤ 
ጥበበ ቃላት ስንል፤ ምን ምን ዓይነት የጽ 
ሑፍ ሥራዎችን ለመሸፈን መሆኑንና ፡ 
ቀደም ሲል ከተለመደው ፡ “ሥነ ጽሑፍ” 
ከሚለው ስያሜ ጋር በጽንሰ-ሐሳብ ይክት 
የሚለይበትን ገልጸናል። “ጥበበ ቃላት” 
የሚሸፍነው ባጭሩ ፣ በኪነታዊ ውበት የተ 
ደረሱ፣ ሁለንታዊ መልእክትያላቸውን የፈ 
ጠራ ጽውጵፎች ብቻ ነው። ሥነ ጽሑፍ ግን 
ከጥበበ ቃላት ሌላ ፣፡ የፈጠራ ያልሆኑ ፤ ነገር 
ግን ኪነታዊ ውበት ያላቸውን ልዩ ልዩ ዓይ 
ነት ጽሑፎች ጨምሮያካትታል። 
በአማርኛ ቋንቋ እስከዛሬ ተጽፈው የታ 
ተሙትን (ያልታተሙም ካሉ እነሱንም 
ቢሆን) ፥ በሁለት ዐበይት ክፍሎች ያላንዳ 


ች ችግር መመደብ ይቻላል--- “የፈጠራ” 
እና “የፈጠራ ያልሆኑ” በሚሉ ሁለት ክፍ 
ሎች። 

ከ1900 ዓ.ም. በፊት በአማርኛ ተጽፈው 
ከነበሩት የፈጠራ ሥራዎች ውስጥ ፣ በበ 
ኩሌ ያየሁት እስከዛሬ ገና የለም ። ምናል 
ባት ከዚህ ምድብ ውስጥ ይገባሉ የሚባል 
ከሆነ" 

ሀ, የደብተራ ዘነበ ፤ “ መጽሐፈ ጭዋታ 
ሥጋዊ ወመንፈሳዊ ”' የተሰኘች በ1857 
ዓ.ም. የተጸፈችው ድርሰትና ፤ 

ሰ/ የገብረ ጊዮርጊስ ትርፌ ፤ የጆን በን 
ያን “ፒልግሪምስ ፕሮግሬስ” (በ1884 ዓ. 
ም. በስዊስ አገር የታተመው) 'ትርጉም-- 
““ናክርስቲያን መንገድ” (የመናኝ ጉኮዞ›-- 





እርግጥ አሉ። ገና ያልታየው ሌላው ፥፡ ዛሬ 
በባህል ሚኒስቴር እጅ የሚገኘው ያልታተ 
መው የአለቃ ታየ ገብረ ማርያም ፥፡ “የመ 
ንገደኛ ታሪክ (ልብ ወለድ)” የተሰኘው 
የፈጠራ ጽሑፍ ነው ። ለተነሣንበት ዓላማ 
የሚያስፈልገን ፡ ይህ መጽሐፍ ከ1900 ዓ. 
ም. በፊት ወይስ በኋላ የተጻፈ መሆኑን 
ማወቅ ነው። ፡ 

የአማርኛ የፈጠራ መጸሕፍት፡ ብዛት ያ 
ላቸው ሆነው የምናገኛቸው ከ1900 ዓ.ም. 
ወዲህ ነው ። የማተሚያ መሣሪያዎች ወደ 
መሀል አገር ገብተው በሥራ ላይ ከመዋላ 
ቸው ጋር ባንድ በኩል የጠበቀ ግንኙነት 
ያለው ይመስላል ። ዐቢይ ምክንያቱ ግን፡ 
ቁጥራቸው እየበረከተ የሄደ ኢትዮጵያ 





